વખાણ, પૂજા, 
આભારવિધિ 


હૈ પ્રભુ, આપણા પ્રભુ, ન યી પર તમારું માક ઉત્તમ છે ન 
જેમણે તમારી કીર્તિને સ્વર્ગની ઉપર સ્થાપિત ક છે. ગીતશાસ્ત્ર ક 


.__હૈભગવાન, તમે કીર્તિ સન્‍માન અને શક્તિ મળલી માટે લાયક છો: 
મે બધી વસ્તુઓ બનાવી છે, અને તમાંરી ખુશી માટેતે છે અને. 
બનાવવામાં છિ જ દડ ક 


મ. ર અને થાકશો નહીં ક કારા 
નથી સભાશિક્ષક. 


પ... , 
પ." ક. 


દ્્ષ્ કિ ક - ૧. 


ભગવાન મારી શક્તિ અને ગીત છે, અને તે જ મારું તારણ છે: તે મારો ભગવાન છે, 
અને હું તેને નિવાસસ્થાન તૈયાર કરીશ; મારા પિતાના ભગવાન, અને હું તેમને મહાન 
કરીશ. નિર્ગમન 15:2 

હે પ્રભુ, તમે મારા ઈશ્વર છો; હું તને ઊંચો કરીશ, હું તારા નામની સ્તુતિ કરીશ; 
કારણ કે તેં અદ્ભુત વસ્તુઓ કરી છે; તમારી જૂની સવાહો વફાદારી અને સત્ય છે. 
યશાયાહ 25:1 

પ્રભુ આમ કહે છે કે, જ્ઞાની પોતાના ડહાપણમાં ગર્વ ન કરે, પરાક્રમી પોતાની 
શક્તિમાં ગૌરવ ન કરે, ષનવાનને તેની ષનદોલતમાં ગર્વ ન થાય: પણ જે ગૌરવ કરે 
છે તે આમાં ગૌરવ કરે કે તે મને સમજે અને ઓળખે. , કે હું પ્રભુ છું જે પૃથ્વી પર 
પ્રેમાળ દયા, ન્યાય અને ન્યાયીપણુંનો ઉપયોગ કરૅ છું: કારણ કે આ વસ્તુઓમાં મને 
આનંદ થાય છે, પ્રભુ કહે છે. યર્મિયા 9:23-24 

અને દિવસોના અંતે, મેં નબૂખાદનેસ્સારે મારી આંખો સ્વર્ગ તરફ ઉંચી કરી, અને 
મારી સમજણ મને પાછી આવી, અને મેં સર્વોચ્યને આશીર્વાદ આપ્યા, અને મેં તેની 
પ્રશંસા અને સનમાન કર્યું, જે સદાકાળ જીવે છે, જેનું આવિપત્ય એક શાશ્વત શાસન 
છે, અને તેના સામ્રાજ્ય પેઢી દર પેઢી છે: અને પૃથ્વીના તમામ રહેવાસીઓ કંઈપણ 
તરીકે પ્રતિષ્ઠિત છે: અને તે સ્વર્ગના સૈન્યમાં અને પૃથ્વીના રહેવાસીઓમાં તેની 
ઇચ્છા મુજબ ડરે છે: અને કોઈ તેનો હાથ રોકી શકશે નહીં, અથવા તેને કહી શકશે 
નહીં. તેને, તું શું કરે છે? હવે હું નેબુચદનેઝાર સ્વર્ગના રાજાની પ્રશંસા અને પ્રશંસા 
કરું છું અને સન્‍માન કરું છું, જેનાં બયાં કાર્યો સત્ય છે, અને તેના માર્ગો ચુકાદા છે: 
અને જેઓ અભિમાનમાં ચાલે છે તેઓને તે નીચું કરી શકે છે. ડેનિયવ 4:34-37 


તેથી ભગવાને પણ તેને ખૂબ જ ઊંચો કર્યો છે, અને તેને એક નામ આપ્યું છે જે દરેક 
નામથી ઉપર છે: કે ઈસુના નામ પર દરેક ઘૂંટણ નમવું જોઈએ, સ્વર્ગમાંની વસ્તુઓ, 
પૃથ્વી પરની વસ્તુઓ અને પૃથ્વીની નીચેની વસ્તુઓ; અને દરેક જીભએ કબૂલ કરવું 
જોઈએ કે ઇસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુ છે, ભગવાન પિતાના મહિમા માટે. ફિલિપી 2:9-11 


વિશ્વના તમામ છેડાઓ યાદ કરશે અને ભગવાન તરફ વળશે: અને રાષ્ટ્રોના તમામ 
વંશો તમારી આગળ પૂજા કરશે. કેમ કે રાજ્ય પ્રભુનું છે: અને તે પ્રજાઓમાં 
રાજ્યપાલ છે. ગીતશાસ્ત્ર 22:27-28 

પ્રભુને આપો, હે પરાક્રમી, પ્રભુને મહિમા અને શક્તિ આપો. 

ભગવાનને તેમના નામને લીધે મહિમા આપો; પવિત્રતાની સુંદરતામાં ભગવાનની 
પૂજા કરો. ગીતશાસ્ત્ર 29:1-2 

અંત સુધી કે મારો મહિમા તમારી સ્તુતિ ગાશે, અને મૌન ન રહો. હે પ્રભુ મારા ઈશ્વર, 
હું સદાકાળ તમારો આભાર માનીશ. ગીતશાસ્ત્ર 30:12 

હું દરેક સમયે ભગવાનને આશીર્વાદ આપીશ: તેમની સ્તુતિ મારા મુખમાં નિરંતર 
રહેશે. મારો આત્મા તેને પ્રભુમાં અભિમાન કરશે: નમ્ર લોકો તે સાંભળશે અને 
આનંદ કરશે. ઓ મારી સાથે પ્રભુને મહિમા આપો, અને ચાલો આપણે સાથે મળીને 
તેમના નામનો મહિમા કરીએ. મેં ભગવાનને શોધ્યો, અને તેણે મને સાંભળ્યું, અને 
મને મારા બધા ડરથી બચાવ્યો. ગૌતશાસ્ર 34:1-4 


હે સર્વ ભૂમિઓ, ભગવાનને હર્ષનાદ કરો; તેમના નામના ગૌરવનું ગાન કરો; તેમની 
સ્તુતિ કરો. ભગવાનને કહો, તમે તમારા કાર્યોમાં કેવા ભયંકર છો! તમારી શક્તિની 
મહાનતા દ્વારા તમારા દુશ્મનો તમારી જાતને આષીન થઈ જશે. આખી પૃથ્વી તારી 
ભક્તિ કરશે, અને તારી પાસે ગીતો ગાશે; તેઓ તારું નામ ગાશે. સેવાહ. 

ગીતશાસ્ર 66:1-4 

ભગવાન માટે ગાઓ, તેમના નામના સ્તુતિ ગાઓ: તેમના નામ યાહથી આકાશ પર 
સવારી કરનારની સ્તુતિ કરો અને તેમની આગળ આનંદ કરો. અનાથના પિતા અને 
વિધવાઓના ન્યાયાધીશ, તેમના પવિત્ર નિવાસસ્થાનમાં ભગવાન છે. 

ગીતશાસ્ર 68:4-5 

હું ગીત વડે ઇશ્વરના નામની સ્તુતિ કરીશ, અને ઘન્યવાદ સાથે તેમનો મહિમા 
કરીશ. ગીતશાસ્ત્ર 69:30 


હે પ્રભુ, તેં બનાવેલી સર્વ પ્રજાઓ તારી આગળ આવીને પૂજા કરશે; અને તમારા 
નામનો મહિમા કરશે. કારણ કે તમે મહાન છો, અને અદ્દભુત કાર્યો કરો છો: તમે 
એકલા ભગવાન છો. ગીતશાસ્ત્ર 86:9-10 

આવો, ચાલો આપણે પૂજા કરીએ અને પ્રણામ કરીએ: ચાલો આપણા નિર્માતા 
ભગવાન સમક્ષ ઘૂંટણિયે પડીએ. ગીતશાસ્ત્ર 95:6 

હે લોકોના વંશજો, પ્રભુને આપો, પ્રભુને મહિમા અને શક્તિ આપો. ભગવાનને 
તેમના નામને લીધે મહિમા આપો: અર્પણ વાવો અને તેમના દરબારમાં આવો. હે 
પવિત્રતાની સુંદરતામાં ભગવાનની પૂજા કરો: તેની આગળ, આખી પૃથ્વીનો ભય. 
ગીતશાસ્ત્ર 96:7-9 

તમે અમારા દેવ યહોવાની સ્તુતિ કરો, અને તેમની ચરણસ્પર્શની પૂજા કરો; કારણ કે 
તે પવિત્ર છે. ગીતશાસ્ત્ર 99:5 

તમે મારા ભગવાન છો, અને હું તમારી સ્તુતિ કરીશ: તમે મારા ભગવાન છો, હું તમને 
મહાન કરીશ. હે પ્રભુનો આભાર માનો; કારણ કે તે સારો છે: તેની દયા સદાકાળ 
ટકી રહે છે. ગીતશાસ્ત્ર 118:28-29 

હું તમારા પવિત્ર મંદિર તરફ પૂજા કરીશ, અને તમારી પ્રેમાળતા અને તમારી સત્યતા 
માટે તમારા નામની સ્તુતિ કરીશ: કારણ કે તમે તમારા બધા નામ કરતાં તમારા 
શબ્દને મોટો કર્યો છે. ગીતશાસ્ર 138:2 

હે રાજા, મારા દેવ, હું તારી સ્તુતિ કરીશ; અને હું તમારા નામને સદાકાળ માટે 
આશીર્વાદ આપીશ. દરરોજ હું તમને આશીર્વાદ આપીશ; અને હું સદાકાળ તમારા 
નામની સ્તુતિ કરીશ. પ્રભુ મહાન છે, અને ખૂબ વખાણવા યોગ્ય છે; અને તેની 
મહાનતા અગોચર છે. ગીતશાસ્ત્ર 145:1-3 

પ્રભુની સ્તુતિ કરો. હે મારા આભા, પ્રભુની સ્તુતિ કરો. જ્યારે હું જીવીશ ત્યારે હું 
ભગવાનની સ્તુતિ કરીશ: જ્યારે મારી પાસે કોઈ છે ત્યારે હું મારા ભગવાનની સ્તુતિ 
કરીશ. ગીતશાસ્ત્ર 146:1-2 

શ્વાસ ઘરાવતી દરેક વસ્તુ પ્રભુની સ્તુતિ કરે. પ્રભુની સ્તુતિ કરો. ગીતશાસ્ર 150:6 


